.1^  •%-e5c.i*3C-ej^-^>^  e^re^^"^-^^^^  ^^y^^^^^^x 


p^^^  ( 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/ylleidrarygroesdOOjone 


T  "  LLEIDR  AR  Y  GROES. 


TJn  o'r  prif  wrthbrofion  a  gynnygir  i  fedydd  '•  er  maddeuant 
pechodau"  yw,  fod  y  lleidr  ar  y  groes  wedi  cael  ei  achub  heb 
fedydd  ;  a'r  gamdddealltwriaeth  o'r  banes  am  dano  a'n  cymhell 
i  vneuthur  y  syl^-adau  canlynol. 

Yr  ydym  yn  dijstion  fod  Duw  yn  maddeu  pechodau  y  credin- 
iwr  edifeiriol  drwy  iawn  fedyddiad  ;  a  thystiwn  hyny  o  ber- 
wydd  i  ni  gael  maddeuant  felly  ein  hunain;  yr  ydym  yn 
gwyhod  i  ni  gael  maddeuant  drwy  fod  Duw  yn  profi  hyny  drwy 
gyfranu  o'i  Ysbryd  Glan  yn  ei  wahanol  ddoniau,  megys  na 
chawsom  ni  erioed  cyn  hyny,  ac  na  chlywir  fod  neb  arall 
yn  eu  mwynhau  cyn  cael  maddeuant.  Dyma  yw  ein  tystiol- 
aeth  ar  hyny  ynte,  ac  nad  beth  a  ddygwyddodd  i'r  lleidr  ar  y 
groes,  nac  i  ba  le  yr  aeth,  ni  wna  ein  tystiolaeth  ni  yn  ddirym; 
^tto  er  mwyn  y  rhai  a  rwystrir  gan  y  lleidr  hwn  i  gael  eu  bed- 
yddio,  ymdrechwn  egluro  na  ddywedodd  lesu  Grist  y  byddai  y 
lleidr  yn  gadwedig,  ac  ni  ddichon  ei  fod  ef  wedi  myned  i'r 
aefoedd  yn  fuan  ar  ol  marw  cliwaith.  Darllener  Luc  xxiii,  43. 
"  Heddyw  y  byddi  gyda  mi  ym  mharadwys,"  ebe  Efe.  Yn  awr, 
y  cwestiwn  yw,  ai  y  nefoedd  He  y  preswylia  Duw  a  feddylia  yr 
lesu  wrth  y  gAix  paradwys  ?  Os  nade,  gan  mai  yno  yn  unig  y 
cred  ein  cyfeillion  sectyddol  y  mae  cadwedigaeth,  yna  nid  oedd 
y  lleidr  yn  gadwedig.  Pwy  a  ddywed  ai  y  nefoedd  a  feddylia 
yr  lesu?  Canys,  cyfaddefa  y  duwinyddion  yn  gyffredinol  fod 
y  gair  paradwi/s  yn  cael  ei  ddefnyddio  am  vffeni  yn  gystal  a 
*  mynwes  Abraham,'  a  phob  rhan  o  fyd  yr  ysbrydion,  da  a  drwg; 
etto  mae  o  bwys  i'r  sawl  a  rwystrir  gan  y  lleidr  hwn  i  gael  ei 
bedyddio  i  ddeall  i  ba  le  yr  aeth.  Dywed  lesu  wrth  Mair 
ar  ol  ei  adgyfodiad  (loan  xx.  17),  "  Na  chyffwrdd  a  mi,  oblegid 
ni  ddyrchefais  i  etto  at  fy  Nhad."  Os  cyfaddefir  fod  ei  Dad  yn 
y  nefoedd,  ac  fod  lesu  wedi  dweyd  y  gwir  y  byddai  y  lleidr 
"  heddyw,"  sef  yr  uu  dydd  ag  yr  hongiai  ar  y  groes,  f/ydag  ef, 
ai  fod  ef  y  trydydd  dydd  ar  ol  hyny  yn  dweyd  na  ddyrchafodd 
etto  at  ei  Dad;  rhaid  addef  nad  aeth  y  lleidr  at  ei  Dad  yr 
"  heddyw"  hwnw  chwaith,  ac  o  ganlyniad  nid  oes  yna  un  prawf 
fod  y  lleidr  hwnw  yn  gadwedig;  a  chan  hyny  nid  oes  brawf  i'w 
ga«l  yn  yr  hanes  yna  fod  cadwedigaeth  yn  gyrhaeddadwy  heb 

[Ir'ris  Dimai. 


fedydd.  Nid  ydym  iii  ond  wedi  dyfyrai  geirian  yr  Tosn  ei  him, 
a'r  sawl  a  baero  fod  y  lleidr  yn  gaiiwedig  a  ddyLii  brofi  fod  rhyir 
le  i'r  cadwedigion  helilaw  y  fwr)  He  y  mae  Tad  Icsii  Grist,  neu 
fod  yr  lesii  wedi  dweyd  arwiredd.  Ond  gan  na  feiddir  gwneyd 
y  naill  na'r  llall,  nid  oes  i'w  wneuthur  ond  credn  yr  hwn  a  ddy- 
■wedodd  "  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  ti,  oddieithr  geni  dyn  o 
ddwfr  ac  o'r  Ysbryd  ni  ddiclion  t>fe  fyued  i  nvswn  i  deyrnas 
Ddiiw." 

Gofynir  i  ba  le  yr  aeth  y  lloidr  ynte  ?  Atebodd  yr  Tesu 
eisoes,  mai  i'r  un  fan  ag  yr  aeth  >'ntau,  "  gyda  mi,"  ebe  efe; 
eithr  ni  ddywed  pa  hyd  yr  arosai  gydag  ef.  Paleyraetli  y 
ddau  ynte,  — pwy  a  ddywed?  Na  ffroma,  ddarllenydd,  pe  dy- 
wedid  fod  yr  lesu  wedi  rayned  i  nffern,  neu  i  /orfe,  nen  i 
garcharaa  He  yr  oedd  ysbrydion  yn  dysgwyl  am  ei  ymweliad, 
rai  er's  miloedd  o  flynyddoedd;  eithr  eaiff  yr  apostol  Pedr 
ddwcyd  i  ba  le  yr  aeth  yr  losu.  ni  CFromir  cymmaint  i'w  erb3'n 
ef  ond  odid.  Pa  le  yr  aeth  yr  lesu  yn  yr  Ysbryd  tra  yr  oedd 
ei  gorfiF  yn  gorwedd  yn  y  bedd  Pedr,  os  gwyddost?  (1  Pedr 
iii,  18 — 21.)  ■"  Wedi  ei  farwolaethu  yn  y  cnawd.  eithr  ei  fyw- 
hau  yn  yr  Ysbryd.  Trwy  yr  hwn  [Ysbryd]  yr  aeth  efe  [Crist] 
hefyd  ac  a  bregethodd  i'r  ysbrydion  ?/«  vfjharchnr,  y  rhai  a  fii' 
gyntanufydd,  pan  unwaith  yroedd  hir  amynedd  Duw  yn  aros 
yn  nyddiau  Noe,  tra  y  darparid  yr  arch,  yn  yr  hon  ychydig,  sef 
wyth  enaid,  a  achiibwyd  trwy  ddwfr.  Cyff^iybiaeth  gyfatebol 
i'r  hwn  sydd  yr  awrhon  yn  ein  hachhb  ninnau,  sef  bedtpd, 
(nid  bwrw  ymaith  fudrediii  y  cna^d,  eithr  ymateb  ajdvyhod 
dda  tuag  at  Dduw)  trwy  adgyfodiad  lesu  Grist."  Ni  ammhenir 
tystiolaeth  Pedr  debygir,  fod  Crist  wedi  myned  i  garcbar,  ac 
felly  ni  eliir  auimheu  nad  i  garchar  yr  aeth  y  lleidr,  eithr  j 
mae  hyn  o  walianiat'th  rhwng  y  dilau,  sef  ddyfod  yr  lesu  allan 
yn  ol  a  gadael  y  lleidr  yno.  Paliarahyny?  0  herwydd  n.ixl 
oedd  drwg-weithredwr  o'r  fath  yn  addas  i  ddyfod  allan  nes  talu 
yr"hatling  eithaf,"  dyna  a  ddysgasai  yr  Tesu  ei  hunan  cyn 
hyny;  ac  nid  addas  cyn  cael  maddeuant,  oedd  lleidr  yn  gwmni 
i'r  lesu  santaidd  yn  y  byd  arall,  ac  ni  ellid  maddeu  iddo  cyn 
cael  ei  fedyddio,  heb  flfortfetio  geirwiredd  yr  lesu  ei  hun  a'i  !w 
deublyg.  Diau  fod  ei  grediiiiaeth  yn  Mab  Duw  yn  ei  hawlio  i 
•well  cwmniaeth  nag  oedd  y  lleidr  arall  a'i  dirmygai  Ef;  a  diau 
y  caifl"  ei  ryddhau  o'i  garchar  trwy  gyfryngoliaeth  arall  i  gyi-* 


lawiii  pob  cyfiawndei*  drosto  yn  ei  bryd  a'i  fen  briodol ;  gWc! 
1  Pedr  iv,  6;   a  I  Cor.  xv,  29. 

Nid  yw  ein  pwrpas  presennol  i  cbwilio  pafodd  na  pha  bryd  y 
daw  y  Ueidr  o'r  carchar,  addasach  ceisio  perswadio  y  darllenydd 
i  ochelyd  tyngbed  y  lleidr  ar  y  groes,  tr>s-y  gymmeryd  ei  fed- 
yddio  er  mafideuant  pechodau,  a  dyfod  felly  yn  aelod  o  deyrnas 
Dduw,  fel  pan  elo  ei  ysbryd  yntau  i  baradwys  y  caffo  orpbwys 
oddiwrth  ei  lafnr,  ac  y  bydd  i'w  weitbredoedd  sef  ei  fedydd,  a 
pbob  ufjdd-dod  i  Grist,  deilyngu  iddo,  y  mabwysiad,  sef  'pryn- 
edigaetb  y  corflT  yn  yr  adgyfodiad  cyntaf,  yn  He  aros  yr  adgyf- 
odiad  olaf  gyda  y  lladron,  yr  anghredinwyr,  y  difedydd  a'r 
erlidwyr. 

Mewn  gwirionedd.  dylai  fod  amgylcbiad  y  lleidr  ar  y  grocs 
yn  rhybudd  i'r  darllenydd  beidio  esgeuluso  y  cyfle  cyntaf  i  gaol 
ei  fedyddio  yn  lie  bod  yn  esgus  i  geisio  profi  bedydd  yn  afreidiol. 
Hollol  fel  arall  a  ddylai  fod  yr  effaith,  canys  nid  yw  y  gwir 
fedyddiedigion  yn  cael  eu  gyi'u  i  garcharau  pan  ymadawo  yr 
ysbryd  o'r  corff.  eithrat '  e^lwys  y  rbai  eyntaf-anedig,  at  fyrdd- 
iwn  0  angylion,  i  fynydd  Scion,  Dinas  Eik)c,  y  Jernsalem  nefol,' 
lie  y  mae  ysbrydion  y  cyfiawnion  yn  aros  i  gael  eu  cyrtF  an  ■ 
Uygredig,  a  gogoniant  meibion  Duw  ;  yr  hyn  nid  y\v  yn  add- 
awedig  i  neb  ond  i'r  saw!  a  "  anwyd  o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd ;" 
oanys  anghyfnewidiol  Iw  yr  imig  lachawdwr  a'i  IlcArodd. 

Na  osoded  y  darllenydd  ni  yn  y  gadair  farnol  yn  awr,  ac  yna 
edn  beio  am  gonderanio  ein  hen  dadau  duwiol,  y  Diwjgwyr 
emwog — y  cenadon  selog,  ynghyd  a'r  lliaws  dirif  a  adawsant 
dystiolaeth  dda  ar  ol  eu  bod  yn  inyned  at  yr  lesu,  ac  etto  heb 
gael  eu  bedyddio;  y  rhai  a  ymddygasant  yn  ol  y  deallent  air 
Duw  yn  gydwybodol,  a  ddywedwch  eu  bod  hwy  oil  yn  gdUed- 
ig,  meddir,  mewn  braw!  Eithr  gan  bwyll,  ddarllenydd,  nj<l 
nyni  sydd  yn  diceyd,  Uawer  llai  gwtieuthur  hyuy  ;  nid  ydym  yn 
bamu  neb;  arall,  cyiiaAvnach  o  lawer  a'u  barna  hwynt,  ac  Efe 
a'u  barna  yn  ol  eu  gweithredoedd  yn  gywir,  a  hyny  yn  ol  rheol 
gyfiaww.  Ni  chospa  yr  uu  o  houynt  na  fedyddiwyd,  os  na 
ddanfonodd  was  neu  weision  IV  plith  i'w  bedyddio,  ac  iddynt 
hwytbau  wrthod.  Os  gwnaethant  yn  ol  y  goleuni  goreu  a  all- 
•ent  gael,  uieiddiwn  ddweyd  eu  bod  hw}'  lilgwell  eu  lie  a'u  parch 
nac  a  fydd  y  darllenydd  a  wnel  yr  iin  fath  a  hwynt,  ac  y  deu- 
,ani  i'r  Ian  o'u  beiJdau  lawer  cynt,  a  gogcneddusacli  liefyd. 


Canys  liyn  yw  y  ddainnedigaeth  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  yn  awr 
^megys  y  daetli  yn  amser  Crist,  am  y  ffordd  i  gadwedigaeth 
:1;r«'3''  fi^i^ydd,  a'i  ivrthodwyr,  nid  y  rhai  na  chawsai  fjynnyg  arno 
a  gospir,  a  hyny  i'r  graddau  cyferbyniol  i  ragoroldeb  y  goleuni 
a  gynnygiwyd  iddynt.  I'r  rhai  y  rhoddwyd  Uawer  y  gofynir 
llawer :  ac  ni  ddichon  yr  oes  lion  byth  esgusodi  eu  hunain 
f'el  y  g.iU  y  tadau,  o  herwydd  cyunygir  iddynt  genadwri  oddi- 
wrtli  Dduw,  yr  lij'n  ni  ddaeth  at  ein  tadau ;  am  hyny  y  tadau 
a  gyfodant  yn  y  farn  yn  erbyn  eu  plant  os  gwrthodant  y  gref- 
ydd  ragorach  a  gynnygiwyd  iddynt,  ac  yr  ydym  yn  tystio  hyny, 
a'n  tystiolaeth  a  saif  ac  a  fydd  naill  ai  yn  arogl  bywyd  i  fywyd 
neu  0  farwolaeth  i  farwolaeth  i'r  darlleiiydd,  ac  i  bawb  a  all  ei 
chlywed. 

Os  argyhoeddiadol  i'r  darllenydd  i  weled  mawr-bwys  gwir 
fedydd  fj'dd  y  tystiolaethau  dwyfol  a  diwrthbrawf  blaenorol — 
•  dros  ac  yn  enw  ein  Mheistr  a'n  danfonodd  i  fedyddio,  cymhell- 
■\vn  ef  yn  daer,  ie,  gorchymynwn  iddo  ufyddhau  gj'da  brys, — y 
cyfla  cyntaf— "yn  awr  yw  yr  amser  cynimeradwy,"  7ie(/Jy«;, 
iiiid  y  ibry,  nid  heno.  ond  yn  gyntaf  o  bob  petli,  yn  awr,  nac 
oeda  awr!  Cofia  dynghed  y  cyn-ddiluwiaid — y  "  lleidr  ar  y 
groes,"  a'r  carehar  y  niae  ynddo — na  ddos  yno  ato  a'th  lygaid 
3'n  agored  ;  bedydd  yw  yr  unig  ocheliad— coelia  y  gwirionedd 
feJ.  y  mae  yn  yx  lesu ! 

Os  wedi  darilen  y  traethawd  bach  Invn  y  tefli  o'th  law  yn 
•ddibris,  a  throi  clust  fyddar  ac  ahvad  hwn  ;  daw  yr  awdwr  i'th 
wyneb  yn  y  farn,  ac  a  dyetia  gcrbron  ip  oil  dy  fod  wedi  cael 
cynnyg  ar  faddeuant  pechodau  yn  rhad,  a'i  wrthod— ar  ddwyfol 
brofion  drwy  yr  Ysbryd  Glan  fod  Duw  wedi  danfon  cenadwri 
i'r  byd  yn  ein  hoes,  megys  yr  anfonodd  yn  nyddiau  Noe, — ei 
fod  wedi  awdurdodi  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  i  fedyddio  a 
derbyn  estroniaid  yn  ddinasyddion  o'i  deyrnas — ei  fod  yn  cyf- 
Iwyno  Ysbryd  y  Mabwysiad  i'r  sawl  a  fabwysiadant  hwy 
drosto  ;  a  thystiolaethwn  mai  hon  yw  unig  drefn  Duw  i  achub 
dyn  i  fywyd  tragywyddol.  Anwyl  gyfaill,  cred  y  gwirionedd 
ac  ufyddha  iddo  fely  cafibt  fywyd,  yw  dynniniad, 
Dv  ewyllysiwr  da, 

D.  JONES. 


.ARGKAFJFWYD  A  CHYHQEDDWTD  GAN  D.   JON£S,  ABEKTAWT. 


^K'^a5c^^^3^'^^^5ce3f^e%~-e%"'~e%'^;>6^.'^  ^^  '!^(^^' 


H^i.3^^i3^^J^K^C}^'^':K^'K--^. 


